1512-63 ડતાંતાળવતાં [૯ રિતડાંત 


સલામતીનો માર્ગ 


: લેખકઃ 
સૈયદ અબુલઆ'લા મૌદૂદી 


: અનુવાદક: 
ઉસ્માનખાનપઠાન 


અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 


પ્રસ્‍તાવના 


આ પૃથ્વી ઉપર વસનાર દરેક માનવી સ્વાભાવિક રીતે પોતાના જીવન 
માટે અને જીવનના પ્રત્યેક અંગ અને ક્રિયા માટે સલામતી અને સરળતા શોધતો 
રહે છે. દરેક પ્રકારના કષ્ટ અને અડચણોથી બચીને કઈ રીતે સુખમય જીવન 
વ્યતીત કરી શકાય તેના પ્રયાસો કરતો રહે છે, અને ઈચ્છે છે કે માનવીય સંબંધોમાં 
એવી એકરૂપતા અને સમાનતા પેદા થઈ જાય કે દુનિયામાં જ સ્વર્ગ (જન્નત)નો 
આભાસ થવા લાગે અથવા તેને સ્વર્ગ જેવું સુખ મળી જાય. આ પ્રકારની અદમ્ય 
ઇચ્છા હોવા છતાં માનવીય જીવનમાં પોતાની સાચી મંઝિલ અને ધ્યેય પામનારા 
ઘણાં ઓછા અને ભટકી જનારાઓ ઘણી વિશાળ સંખ્યામાં હોય છે. 

આજે સમગ્ર વિશ્વમાં ખાસ કરીને આપણા દેશમાં એ વાતનું ઘણું જ 
મહત્ત્વ છે કે માનવ-માનવ વચ્ચેના સંબંધોમાં પડી ગયેલી તિરાડો અને ખાઈને 
કેવી રીતે પૂરી શકાય. અનિષ્ટો અને દુર્જનોથી મુક્તિ કેવી રીતે મેળવી શકાય. 
માનવી સલામત અને સરળતા સાથે જીવન કેવી રીતે વ્યતીત કરી શકે. માનવી 
સાચા અર્થમાં સુખ અને શાંતિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે. 

આશા છે કે આ નાનકડી પુસ્તિકા જીવનમાં સલામતિ અને સાર્થકત 
ને તલસી રહેલા સાચા શોધકો માટે સહાયક સિદ્ધ થશે. 

, સાચા અર્થમાં સલામતી છે શું એ સમજવાની જરૂર છે. સમૃદ્ધ દુન્યવી 
જીવન એટલે સલામતી એ તર્ક સાચો નથી જીવનને સંતોષ આપે અને આલોક તથા 
પરલોકમાં સફળતા પ્રાપ્ત થાય એ સાચી સલામતી છે અને આ સંતોષ ને સફળતા 
મ્રભુનાસાનિધ્ય અનેપ્રસક્નતાથી જપ્રાપ્રથઈ શકે છે. એસંદેશ આપુસ્તિકા આપણા 
સમક્ષ મુકે છે. 


ચેરમેન 
ઇસ્લામી સાહિત્ય પ્રકાશન 


સલામતીનો માર્ગ હજુ 


અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 


શું કોઈ સર્જનહાર નથી? 


તમને કોઈ કહે કે બજારમાં એક દુકાન એવી છે જેનો કોઈ દુકાનદાર 
નથી; ન ત્યાં કોઈ માલ લાવનાર છે ન કોઈ માલ વેચનાર; તેની રખેવાળી કરનાર 
પણ કોઈ નથી, દુકાન આપમેળે ચાલે છે. આપમેળે એમાં માલ આવી જાય છે 
અને આપમેળે વેચાઈ જાય છે. શું તમે એ વ્યક્તિની વાત માની લેશો ? શું તમે 
કબૂલ કરશો કે માલ લાવનાર વિના આપમેળે પણ માલ દુકાનમાં આવી શકે 
છે ? માલ વેચનાર વિના આપમેળે જ વેચાઈ શકે છે ? રખેવાળી કર્યા વિના 
આપમેળે જ ચોરી અને લૂંટથી તેનું રક્ષણ થઈ શકે છે ? તમારા દિલને પૂછીને 
કહો, તમે આવી વાત કદી માનો ખરા ? સાદી સમજ હોય એવી કોઈ વ્યક્તિ 
દુનિયામાં આવી દુકાનનું અસ્તિત્વ સ્વીકારી શકશે ? 

માની લો કે એક માણસ તમને કહે કે આ શહેરમાં એક કારખાનું છે 
જેનો ન તો કોઈ માલિક છે, ન તો ઇજનેર છે, ન જ કારીગર. આખું-કારખાનું 
આપમેળે કાયમ થઈ ગયું છે. બધા યંત્રો સ્વયં બની ગયા છે, આપમેળે મશીનના 
બધા ભાગો પોત-પોતાની જગ્યાએ ગોઠવાઈ ગયા છે, બધા યંત્રો આપમેળે ચાલી 
રહ્યા છે અનેઆપમેળે તેમાંથી જાત જાતની વસ્તુઓ બની બનીને નીકળી રહી છે. 
સાચું બતાવો, જે માણસ તમને આ વાત કહેશે, તમે આશ્ચર્યથી તેનું મોઢું નહે 
તાકો ? તેના મગજની ખરાબી વિષે તમને શંકા નહે જાય ? એક પાગલ સિવાય 
આવો લવારો કોઈ કરે ખરો ? ી 

દૂરના દષ્ટાંત જવા દો. આ વીજળીનો ગોળો તમારી સામે બળી રહ્યો 
છે. શું કોઈના કહેવાથી તમે માની લેશો કે તેમાં પ્રકાશ આપમેળે ઉત્પન્ન થઈ 
જાય છે ? આ ખુરશી જે તમારી સામે રાખી છે, શું કોઈ મોટામાં મોટા વિદ્રાનના 
કહેવાથી પણ તમે ખરૂં માનશો કે તે સ્વયં બની ગઈ છે ? આ કપડાં જે તમે પહેર્યા 
છે, શું સમયના કોઈ મહાપંડિતના કહેવાથી તમે માનવાને તૈયાંર થઈ જશો કે તેમને 
કૌઈએ બનાવ્યા નથી પણ આપમેળે બની ગયાં છે ? આ મકાનો જે તમારી સામે 


5 ટે સલામતીનો માર્ગ 


ઊભાં છે, જો દુનિયાભરની યુનિવર્સિટીઓના બધા પ્રોફેસરો મળીને પણ તમને 
ખાતરી અપાવે કે એમને કોઈએ બનાવ્યાં નથી, એ તો આપમેળે જ બની ગયાં છે, 
તો તેમના દ્વારા ખાતરી અપાવવાથી તમે આવી હાંસીપાત્ર વાત માની લેશો ? 
રાત-દિવસ તમે જે વસ્તુઓને જોતા રહો છો તેમાંથી થોડાક દાખલા મેં 
અહીં આપ્યા છે. હવે વિચારો કે જ્યારે તમારી બુદ્ધે એક સાધારણ દુકાન વિષે 
માની શકતી નથી કે તે કોઈ સ્થાપક વિના કાયમ થઈ ગઈ અને ચલાવનાર વિના 
ચાલે છે, જ્યારે એક નાના કારખાના વિષે તમે માનવા તૈયાર થઈ શકતા નથી 
કે તે કોઈ બનાવનાર વિના બની જશે અને કોઈ ચલાવનાર વિના ચાલતું રહેશે, 
તો આ જમીન અને આકાશનું જબરજસ્ત કારખાનું જે તમારી સામે ચાલી રહ્યું 
છે, જેમાં ચંદ્ર અને સૂર્ય અને મોટા મોટા ગ્રહો અને તાચઓ ઘડિયાળના યંત્રોની 
જેમ ચાલી રહ્યાં છે, જેમાં સમુદ્રોમાંથી વરાળ ઊઠે છે, વરાળમાંથી વાદળાં બને 
છે, હવા વાદળોને ઉડાવીને પૃથ્વીના ખૂણે ખૂણામાં ફેલાવી દે છે પછી યોગ્ય સમયે 
તેમને ઠંડક પહોંચાડીને પુનઃ વરાળમાંથી પાણી બનાવવામાં અને વરસાદરૂપે 
જમીન ઉપર વરસાવવામાં આવે છે, જેના પરિણામે મરી ગયેલી જમીન ફરીવાર 
સજીવન થાય છે અને તેના પેટમાંથી ભાત-ભાતના લહેકતા-મહેકતા વૃક્ષો, ફળ- 
ફૂલ અને અન્ન પેદા કરવામાં આવે છે. આ બધું કોઈ બનાવનાર વિના જ બની 
ગયું અને કોઈ ચલાવનાર વિના જ ચાલી રહ્યું છે? એક નજીવી ખુરશી, એક 
મીટર કાપડનો ટુકડો, એક નાનકડી દીવાલ વિષે કોઈ કહે કે-તે આપમેળે બની 
ગયાં છે તો તમે તરત જ [નિર્ણય કરી લેશો કે તેનું મગજ ચસકી ગયું છે. તો પછી 
એ માણસના મગજની ખરાબીમાં તમને શી શંકા હોઈ શકે છે જે કહેતો હોય કે 
જમીન આપમેળે બની ગઈ, જાનવરો સ્વયં પેદા થઈ ગયા અને મનુષ્ય જેવી 
' આશ્ચર્યજનક વસ્તુ પણ પોતે જ પેદા થઈને ઊભી થઈ ગઈ છે. પ 
માણસનું શરીર જે જે વસ્તુઓના સંયોજનથી બન્યું છે તેનું વૈજ્ઞાનિકોએ 
વિશ્લેષણ કરી જોયું તો જણાયું કે થોડુંક લોખંડ, થોડાક કોલસા, થોડોક ગંધક, 
થોડોક ફોસફરસ, થોડોક ચૂનો, થોડુંક મીઠું અને કેટલાક વાયુ અને બસ આવી 
જ થોડીક વસ્તુઓ છે જેની કુલ કીંમતનો સરવાળો થોડાક રૂપિયાથી વધારે નથી. 
જેટલા વજનના હિસાબે આ વસ્તુઓ માણસના શરીરમાં રાખવામાં આવી છે તે 
વસ્તુઓને તેટલા જ પ્રમાણમાં લઈ લો અને મરજી મુજબ વિવિધ રીતે તેમને મેળવી 
જુઓ, કોઈ રીતે માણસ નહિ બને. તો પછી તમારી બુદ્ધિ કેમ માની શકે છે કે 


સલામતીનો માર્ગ ૯૪ 


અમુક નિર્જીવ વસ્તુઓ વડે જોતો, સાંભળતો, બોલતો-ચાલતો અને હરતો-ફરતો 
મનુષ્ય, એ મનુષ્ય જે વિમાન અને રેડિયો બનાવે છે, કોઈ કારીગરની હિકમત 
વિના આપમેળે બની જાય છે ? 

કદી તમે વિચાર્યું કે માતાની પેટની નાનકડી ફેક્ટરીમાં માણસ કેવી રીતે 
તૈયાર થાય છે ? બાપની બુદ્ધિનો એમાં હસ્તક્ષેપ નથી; મા ના ડહાપણનું એમાં 
કામ નથી, એક નાનકડી થેલીમાં બે શુક્રાણુ જે સુક્ષ્મદર્શક યંત્ર વગર જોઈ પણ 
શકાતા નથી, ન જાણે ક્યારે પરસ્પર મળી જાય છે. માના લોહીથી જ તેને પોષણ 
મળે છે, તે જ લોખંડ, ગંધક, ફોસફરસ વિગેરે તમામ વસ્તુઓ જેનું મેં ઉપર વર્ણન 
કર્યુ છે એક ખાસ વજન અને એક ખાસ પ્રમાણમાં ત્યાં એકત્ર થઈને માંસનો લોચો 
બને છે. પછી માંસના લોચામાં જ્યાં આંખો બનવી જોઈએ ત્યાં આંખો બને છે, 
જ્યાં કાન બનવા જોઈએ ત્યાં કાન બને છે, જ્યાં મગજ બનવું જોઈએ ત્યાં મગજ 
બને છે, જ્યાં હૃદય બનવું જોઈએ ત્યાં હૃદય બને છે - હાડકાં પોતાની જગ્યા 
પર, માંસ પોતાની જગ્યા પર, ટૂંકમાં એક એક અવયવ પોતાની જગ્યા પર બરાબર 
બેસી જાય છે, પછી તેમાં જીવ આવે છે. જોવાની શક્તિ, સાંભળવાની શક્તિ, 
ચાખવા અને સૂંઘવાની શક્તિ, બોલવાની શક્તિ, વિચારવાની અને સમજવાની 
શક્તિ અને બીજી અસંખ્ય શક્તિઓ તેની અંદર "મરવામાં આવે છે. આમ જ્યારે 
ઇન્સાન સંપૂર્ણ થઈ જાય છે તો પેટની એ જ નાનકડી ફેક્ટરી, જ્યાં નવ માસ 
સુધી તેનું ઘડતર થતું રહ્યું, બળપૂર્વક તેને બહાર ધકેલી દે છે અને દુનિયા એ જોઈને 
દંગ થઈ જાય છે કે આ ફેક્ટરીમાં એક જ પ્રકારે લાખો મત્તુષ્યો દરરોજ બનતા 
અને નીકળતા રહે છે, પરંતુ દરેકનો નમૂનો જુદો છે, ચહેરો જુદો, રંગ જુદો, 
અવાજ જુદો, શક્તિઓ અને લાયકાતો જુદી, સ્વભાવો અને [વિચારો જુદા,ચરિત્ર 
અને ગુણ જુદા. ટૂંકમાં એક જ પેટમાંથી નીકળેલા બે સગા ભાઈઓ પણ એકબીજાને 
તદ્દન મળતા આવતા નથી. આ એવો ચમત્કાર છે જેને જોઈને બુદ્ધિ હેરાન થઈ 
જાય છે. આ ચમત્કાર જોઈને પણ જે માણસ કહે છે કે આ કામ કોઈ મહાન 
તત્ત્વદર્શિતા, મહાન શક્તિશાળી, મહાન જ્ઞાની અને અજોડ કમાલ ધરાવનાર 
ખુદા વગર થઈ રહ્યું છે અથવા થઈ શકે છે, તો તેને બુદ્ધિશાળી સમજવો બુદ્ધિનું 
અપમાન કરવા બરાબર છે. ઓછામાં ઓછું હું તો એવા માણસત્તે એ લાયક નથી 
ગણતો કરે કોઈ યોગ્ય અને જરૂરી સમસ્યા સંબંધે તેનાથી વાતચીત કરૂં. 


૮ હે ' સલામતીનોમાર્ગ 


તોહીદ (એકેશ્વરવાદ) 

હવે જરા આગળ વધો. તમારામાંથી દરેક વ્યક્તિની બુદ્ધિ એ વાતની 
સાક્ષી પૂરશે કે દુનિયામાં કોઈ પણ નાનું-મોટું તંત્ર વ્યવસ્થિત રીતે ત્યાં સુધી ચાલી 
શકતું નથી જયાં સુધી કોઈ એક વ્યક્તિ તેના માટે જવાબદાર ન હોય. એક શાળાના 
બે હેડમાસ્તરો, એક ડિપાર્ટમેન્ટના બે ડાયરેક્ટરો, એક સેનાના બે સેનાપતિઓ, 
એક રાજ્યના બે રાજાઓ તમે ક્યારેય સાંભળ્યાં છે ? અને ક્યાંક એમ હોય તો 
શું તમે સમજો છો કે એક દિવસ માટે પણ એ તંત્રની વ્યવસ્થા જળવાઈ શકે 
છે ? તમે તમારા જીવનના નાના નાના કાર્યોમાં અનુભવો છો કે જ્યાં એક કામને 
એકથી વધુ માણસોની જવાબદારી પર રાખવામાં આવે છે ત્યાં ભારે અવ્યવસ્થા 
સર્જાય છે, લડાઈ-ઝઘડા થાય છે અને છેવટે “ઝાઝા મળે અને ખાવા ટળે'ની કહેવત 
મુજબ ભાગીદારીની હાંડલી ભર બજારે ભાંગીને રહે છે. વ્યવસ્થા, નિયમિતતા, 
સમાનતા અને વ્યવહારૂતા તમને દુનિયામાં જ્યાં પણ દેખાશે ત્યાં ચોક્કસ કોઈ . 
એક જ શક્તિ કામ કરી રહી હોય છે, કોઈ એક જ અસ્તિત્વ અધિકાર અને સત્તા 
ધરાવતું હોય છે અને કોઈ એકના જ હાથમાં લગામ હોય છે. આમ ન હોય તો 
વ્યવસ્થાની તમે કલ્પના પણ કરી શકો નહે. 

આ એવી સીધી વાત છે જેને સામાન્ય સમજ રાખનાર પણ વિના સંકોચે 
માની લેશે. આ વાત ધ્યાનમાં રાખી જરા તમારી આસપાસની દુનિયા પર દષ્ટિ ફેરવો. 

આ મહાન સૃષ્ટિ જે તમારી સમક્ષ ફેલાયેલી છે, આ કરોડો તારા જે 
તમને ઉપર ફરતા દેખાય છે, આ જમીન જેના પર તમે વસો છો, આ ચંદ્ર જે 
રાત્રે નીકળે છે, આ સૂર્ય જે દરરોજ ઊગે છે, આ શુક્ર, આ મંગળ, આ બુધ, આ 
ગુરૂ અને આ બીજા અસંખ્ય ગ્રહો જે દડાની જેમ ફરી રહ્યાં છે, જુઓ ! એ બધાના 
ભ્રમણમાં કેવી [નન્‍િયમિતતા છે. કદી રાતને પોતાના સમય પહેલાં આવતી તમે 
જોઈ ? કદી દિવસ સમય અગાઉ નીકળ્યો ? કદી ચંદ્ર જમીન સાથે અથડાયો ? 
કદી સૂર્યપોતાનો પંથ મૂકી ખસ્યો ? કદી કોઈ બીજા ગ્રહને પોતાના ભ્રમણ-માર્ગથી 
એક વાળ બરાબર પણ ખસતાં જોયો અથવા સાંભળ્યો ? આ કરોડો તારાઓ, ગ્રહો 


સલામતીનો માર્ગ હજી 


જેમાંથી કેટલાક તો આપણી જમીનથી લાખો ગણા મોટા અને કેટલાક તો સૂર્યથી 
પણ હજારો ગણા મોટા છે, બધા ઘડિયાળના યંત્રોની જેમ મજબૂત બંધનમાં 
બંધાયેલા છે અને એક ચોક્કસ ગણતરી પ્રમાણે પોતાની નિર્મિત ગતિથી પોતાના 
[નિયત માર્ગે ચાલી રહ્યાં છે. ન કોઈની ગતિમાં લેશમાત્ર ફેર થાય છે, ન કોઈ 
પોતાના માર્ગથી વાળ બરાબર હટી શકે છે. એમની વચ્ચે જે સંબંધ સ્થાપી દેવાયો 
છે તેમાં એક ૫ળ માટે રજમાત્ર ફરક આવી જાય તો સૃષ્ટિનું સમસ્ત બંધારણ ભાંગી 
પડે અને રેલગાડીઓ એકબીજા સાથે અથડાય છે તેમ ગ્રહો અથડાઈ પડે. 

આ તો આકાશની વાત થઈ. જરા આ જમીન અને તમારા પોતાના 
શરીર ઉપર જ નજર નાખી જુઓ. આ માટીના દડા પર જીવનનો આ બધો ખેલ 
તમે જોઈ રહ્યા છો તે અમુક બંધારણને આધીન છે. પૃથ્વીના આકર્ષણે સૌને પોતાના 
વર્તુળમાં બાંધી રાખ્યા છે. એક પળ માટે પણ જો તે પોતાની પકડ ગુમાવી દે તો 
આખી ફેક્ટરી વિખેરાઈ જાય. આ કારખાનામાં જેટલા યંત્રો કામ કરી રહ્યા છે 
તે બધા એક કાયદાને આધીન છે, અતે તે કાયદામાં કદી ફરક નથી આવતો. હવા 
પોતાના કાયદાનું પાલન કરી રહી છે, પાણી પોતાના નિયમને આધીન છે, પ્રકાશ 
માટે જે કાયદો છે તેનો તે તાબેદાર છે. ગરમી અને ઠંડી માટે જે કાયદા છે તેની 
તે ગુલામ છે. માટી, પથ્થર, ધાતુઓ, વીજળી, વરાળ, વૃક્ષ, જાનવર, કોઈનામાં 
પણ એ શક્તિ નથી કે તે પોતાની હદ ઓળંગી જાય અથવા પોતાની વિશેષતાઓ 
બદલી દે અથવા તે કામને મૂકી દે જે તેમને સોંપાયેલું છે. 

વળી પોત-પોતાની હદમાં બંધારણને આધીન રહી આ કારખાનાના બધા 
જ યંત્રો એકબીજા સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે અને દુનિયામાં જે કંઈ થઈ રહ્યું 
છે એ બધું એ જ કારણે થઈ રહ્યું છે કે આ બધી વસ્તુઓ અને શક્તિઓ મળીને 
કામ કરી રહી છે. એક જરા જેટલા બીજનો દાખલો લઈ લો જેને તમે જમીનમાં 
વાવો છો. તે કદી પોષણ પામીને વૃક્ષ બની નથી શક્તો જ્યાં સુધી જમીન અને 
આકાશની બધી શક્તિઓ મળીને તેના પોષણમાં ભાગ ન લે. જમીન પોતાના 
ભંડારમાંથી તેને ખોરાક આપે છે, સૂર્ય તેની જરૂરિયાત પૂરતી તેને ગરમી પહોંચાડે 
છે, પાણીથી તે જે કંઈ માગે છે તે પાણી તેને આપે છે, હવાથી જે કંઈ તે માગે 
છે તે હવા તેને આપે છે. રાત્રિ તેને ઠંડક અને ઝાકળ આપે છે, દિવસ તેને ગરમી 


ર. વં0 હે સલામતીનો માર્ગ 


પહોંચાડીને પકવે છે. આવી રીતે મહિનાઓ અને વર્ષો સુધી સતત એક નિયમ 
હેઠળ આ બધા હળી-મળીને તેનું પોષણ કરે છે ત્યારે જ વૃક્ષ તૈયાર થાય છે, અને 
તેમાં ફળ આવે છે. તમારા આ બધા પાક કે જેના આધારે તમે જીવી રહ્યા છો, 
તે આ અસંખ્ય વિવિધ શક્તિઓના સંયુક્ત પ્રયત્નોના પરિણામે તૈયાર થાય છે. 
એટલું જ નહિ પણ તમે પોતે એ જ કારણે જીવતા છો, કારણ કે જમીન અને 
આકાશની બધી શક્તિઓ સંયુક્ત રીતે તમારા પાલન-પોષણમાં લાગેલી છે. માત્ર 
એક હવા જો આ સંયુક્ત કામથી અલગ થઈ જાય તો તમે નષ્ટ થઈ જાઓ. જો 
પાણી, હવા અને ગરમી સાથે સુમેળ સાધવાનો ઇન્કાર કરી દે, તો તમારા ઉપર 
વરસાદનું એક ટીપુંય ન વરસે, જો માટી પાણી સાથે ઝઘડો કરી બેસે, તો તમારા 
બગીચાઓ સૂકાઈ જાય, તમારી ખેતીઓ કદી ન પાકે અને તમે મકાન કદી ન 
બનાવી શકો. જો અગ્નિ દિવાસળીના ઘર્ષણથી ઉત્પન્ન થવા રાજી ન થાય, તો 
તમારા ચૂલાઓ ઠંડા થઈ જાય, અને તમારા બધા કારખાનાઓ બંધ પડી જાય, જો 
લોખંડ અગ્નિ સાથેનો સંબંધ તોડી નાખે, તો તમે રેલ્વે અને મોટરો તો શું એક 
છરી પણ ન બનાવી શકો; મતલબ એ કે આખી દુનિયા જેમાં તમે જીવી રહ્યા છો 
માત્ર એ કારણે જ કાયમ છે કે આ મહાન વ્યવસ્થાના તમામ વિભાગો પૂરી 
નિયમિતતાથી એકબીજા સાથે હળી-મળીને કામ કરી રહ્યા છે, અને કોઈ ખાતાન 
કોઈ કાર્યકરની મજાલ નથી કે તે પોતાના કર્તવ્યથી ખસી જાય, અથવા બંધારણ 
મુજબ બીજા ખાતાઓના કાર્યકર્તાઓ સાથે સહકાર કરવાનું મૂકી દે. 

હું જે કંઈ કહી ગયો છું, શું તેમાં કોઈ વાત જૂઠી અથવા હકીકતથી 
વિરુદ્ધ છે ? કદાચ તમારામાંથી કોઈ પણ એને અસત્ય નહે કહે. ઠીક, જો અ 
સત્ય છે તો મને બતાવો કે આ જબરજસ્ત વ્યવસ્થા, આટલી આશ્ચર્યજનક 
નિયમિતતા, આવી ઉચ્ચકક્ષાની સમાનતા, આ જમીન અને આસમાનની અગણિત 
વસ્તુઓ અને શક્તિઓમાં સંપૂર્ણ એક્ય છેવટે શા કારણે છે ? કરોડો વર્ષોથી આ 
સૃષ્ટિ આમ જ કાયમ ચાલી આવે છે, લાખો વરસોથી આ જમીન પર વૃક્ષો ઊગતા 
આવ્યા છે, જાનવરો જન્મતા રહ્યા છે અને કોણ જાણે ક્યારથી માનવી આ પૃથ્વી 
પર વસી રહ્યો છે - કદી એમ નથી બન્યું કે ચંદ્ર જમીન પર પડ્યો અથવા જમીન 
સૂર્યથી અથડાઈ. રાત અને દિવસના પરિભ્રમણમાં ક્યારેય ફરક ન આવ્યો, કદી 


સલામતીનો માર્ગ હાછ 


વાયુખાતાની પાણીખાતા સાથે લડાઈ ન થઈ, કદી પાણી માટીથી ન રૂઠ્યું, કદી 
ગરમીએ અગ્નિ સાથેનો સંબંધ ન તોડ્યો. છેવટે આ રાજ્યના બધા વિભાગો બધા 
ખાતાઓ, બધા કાર્યવાહકો અને કાર્યકરો કેમ આમ કડક રીતે નિયમો અને 
બંધારણનું પાલન કરી રહ્યા છે ? કેમ તેમનામાં લડાઈ નથી થતી ? કેમ અશાંતિ 
નથી ઊભી થતી ? કઈ વસ્તુને કારણે તેઓ બધા એક બંધારણમાં બંધાઈ ગયા 
છે ? આનો જવાબ તમારા દિલને પૂછો..શું તે સાક્ષી નથી પૂરતો કે એક જ “ખુદા' 
આ આખા વિશ્વનો બાદશાહ છે, એકનો જ હુકમ બધા ઉપર ચાલી રહ્યો છે, એક 
જ છે જેની મહાન શક્તિએ સૌને પોતાના કાયદામાં બાંધી રાખ્યા છે ? જો દસ- 
વીસ નહિ, માત્ર બે ખુદા પણ આ વિશ્વના માલિક હોત, તો આ વ્યવસ્થા આટલી 
ચોકસાઈપૂર્વક કદી ન ચાલી શકત, એક જરા જેટલી શાળાની વ્યવસ્થા તો બે 
હેડમાસ્તરોની હેડમાસ્તરી સાંખી શકતી નથી, તો પછી આટલી મોટી જમીન અને 
આકાશના રાજ્યો બે ખુદાઓની ખુદાઈમાં કેવી રીતે ચાલી શકે ? 
પણ ઢકીક્ત માત્ર એટલી જ નથી કે આ દુનિયા કોઈ બનાવનાર વિન 
નથી બની ગઈ બલ્કે, એ પણ હકીકત છે કે તેને એક જ જણે બનાવી છે, તથ! 
એ કે આ દુનિયાની વ્યવસ્થા કોઈ સત્તાધીશ વિના ચાલી નથી રહી, બલ્કે તે 
સત્તાધીશ પણ એક જ છે. વ્યવસ્થાતંત્રની નિયમિતતા સ્પષ્ટ કહી રહી છે કે અહીં 
એક સિવાય બીજા કોઈને શાસન કરવાની સત્તા નથી. બંધારણનું પાલન સ્વમુખે 
બોલી રહ્યું છે કે રાજ્યમાં એક સત્તાધીશ સિવાય કોઈનો હુકમ ચાલતો નથી. 
કાનૂનની સખ્તાઈ સાક્ષી આપે છે કે એક જ બાદશાહનું રાજ્ય જમીનથી આકાશ 
સુધી કાયમ છે. ચંદ્ર, સૂર્ય અને સિતારાઓ તેના જ કબ્જામાં છે. જમીન પોતાના 
બધા ભંડારો સહિત તેની જ આજ્ઞાપાલક છે, હવા તેની જ ગુલામ છે, પાણી તેનો 
જ સેવક છે, સમુદ્ર અને પહાડ તેને જ આધીન છે, વૃક્ષ અને જાનવર તેના જ 
તાબેદાર છે. માનવીનું જીવન-મરણ પણ તેના જ અધિકારમાં છે. તેની મજબૂત 
પકડે બધાને સંપૂર્ણ રીતે જકડી રાખ્યા છે અને કોઈની એટલી તાકાત નથી કે, તેન 
રાજ્યમાં પોતાનો હુકમ ચલાવી શકે. વાસ્તવમાં આ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થામાં એકથી 
વધારે સત્તાધીશ-શાસક ને અવકાશ જ નથી. આ તંત્રની પ્રફૃતિનો તકાદો એ છે 
કે આદેશમાં રજમાત્ર પણ કોઈ હિસ્સેદાર ન હોય, એકલો તે જ સર્વસત્તાધીશ હોય 


દ્છુ સલામતીનો માર્ગ 


ને તેના સિવાય બધા પ્રજા હોય; કેમકે કોઈ બીજાના હાથમાં શાસનના સામાન્ય 
અધિકારો હોવાનો અર્થ પણ અવ્યવસ્થા અને અશાંતિનો જ છે. આજ્ઞાનું પાલન 
કરાવવા માટે માત્ર શક્તિ જ પૂરતી નથી, જ્ઞાન પણ અનિવાર્ય છે, તેમજ એટલી 
વિશાળ દષ્ટિ પણ જોઈએ જે આખા વિશ્વને એકી સાથે જોઈ શકે અને તેની 
ઉચિતતાઓ અનુકૂળતા સમજીને આજ્ઞા આપી શકે. જો સૃષ્ટિના એક ખુદા સિવાય 
અનેક નાના-નાના ખુદાઓ એવા હોત જે સમગ્ર સૃષ્ટિને નીહારતી આંખ તો ન 
ધરાવતા હોત, પણ તેમને દુનિયાના કોઈ હિસ્સા અથવા મામલામાં પોતાનો આદેશ 
ચલાવવાનો હેક હોત, તો આ જમીન અને આકાશનું પૂરેપૂરૂં કારખાનું ક્યારનુંય 
તૂટી ગયું હોત. એક નાના યંત્ર વિષે પણ તમે જાણો છો કે જો કોઈ એવા માણસને 
તેમાં દખલ દેવાનો હક હોય, જે તેનાથી પૂરી રીતે જાણકાર ન હોય તો તેને બગાડી 
મૂકશે. માટે બુદ્ધિ એ નિર્ણય કરે છે અને આકાશ-જમીનના રાજ્યબંધારણનું સંપૂર્ણ 
નિયમપૂર્વકનું સંચાલન એને અનુમોદન આપે છે કે આ રાજ્યના શાહી અધિકારોમાં 
'એક ખુદા' સિવાય કોઈનો લેશમાત્ર પણ હિસ્સો નથી. 

આ માત્ર એક ઘટના જ નથી; સત્ય પણ આ છે કે, ખુદાની ખુદાઈમાં 
ખુદ ખુદા સિવાય કોઈનો હુકમ ચાલવા માટે કોઈ પણ કારણ નથી. જેમને તેણે 
પોતાની કુદરતના હાથે બનાવ્યા છે, જેઓ તેની મખ્લૂક (પ્રજા) છે, જેમનું 
અસ્તિત્વ તેની જ કૃપાથી કાયમ છે , જેઓ તેનાથી સ્વતંત્ર થઈને એક પળ માટે 
પણ આપમેળે જીવંત રહી શકતા નથી. એમનામાંથી કોઈની એ હેસિયત ક્યારેય 
હોઈ શકે ખરી કે ખુદાઈમાં તે ભાગીદાર બની જાય ? શું કોઈ નોકરને તમે 
મિલ્કતમાં શેઠનો ભાગીદાર થતાં જોયો છે ? કોઈ માલિક પોતાના ગુલામને 
પોતાનો ભાગીદાર બનાવી લે એ વાત સમજમાં આવે છે ખરી ? શું તમારામાંથી 
કોઈ શખ્સ પોતાના નોકરને પોતાની જાગીરમાં કે પોતાના અધિકારોમાં ભાગીદાર 
બનાવે છે ? આ વાત વિચારશો તો તમારૂં દિલ સાક્ષી આપશે કે ખુદાના રાજ્યમાં 
કોઈ બંદાને સરમુખત્યાર શાસનનો કોઈ હક નથી આવા અધિકારનું હોવું, ન 
માત્ર ઘટનાથી વિરુદ્ધ છે, બુદ્ધે અને પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ છે, બલ્કે હક અને સત્યની 
પણ વિરુદ્ધ છે. 


સલામતીનો માર્ગ ી દછી 


મનુષ્યની બરબાદીનું મુખ્ય કારણ ર 


આ છે બુનિયાદી હકીકતો જેના પર દુનિયાનું સમગ્ર બંધારણ ચાલી રહ્યું 
છે તમે આ દુનિયાથી અલગ નથી, પણ તેની અંદર તેના એક અંગ સમાન છો. 
એટલે તમારા જીવન માટે પણ એ હકીકતો. એવી જ રીતે બુનિયાદી છે જેવી રીતે 
સમસ્ત જગત માટે છે. 

* ' આજેઆપ્રશ્રતમારામાંથી દરેક માટે અને દુનિયાના તમામ મનુષ્યો માટે 
એક ગૂંચવાયેલો કોયડો બની ગયો છે કે અંતે સામાન્ય મનુષ્યોના જીવનમાંથી શાંતિ 
અને ચેન કેમ અલોપ થઈ ગયા ? વારંવાર આ મુસીબતો આપણા પર કેમ તૂટી રહી 
છે? આપણા જીવનની મશીનરી કેમ બગડી ગઈ છે? પ્રજાઓ પ્રજાઓ સામે અથડાઈ 
રહી છે, દેશ દેશ વચ્ચે ખેંચતાણ ચાલી રહી છે, માણસ માણસ માટે વરૂ બની ગયો 
'છે, લાખ્ખો મનુષ્યો લડાઈઓમાં બરબાદ થઈ રહ્યા છે, કરોડો અને અબજોનો કારોબાર 
વિનાશ પામી રહ્યો છે, વત્તીઓની વસ્તીઓ વેરાન થઈ રહી છે, બળવાન નિર્બળને ' 
ખાઈ રહ્યો છે, માલદાર ગરીબોને લૂંટી રહ્યા છે, શાસનમાં જુલ્મ છે, અદાલતમાં 
અન્યાયછે, દોલતમાં સ્વચ્છંદતા છે, મૈત્રીમાં બેવફાઈ છે, સત્તામાં ઘમંડ છે, અમાનતમાં 
વિશ્વાસઘાત છે, ચારિત્ર્યમાં સચ્ચાઈ રહી નથી, મનુષ્યને એક બીજા પર વિશ્વાસ નથી 
રહ્યો, ધર્મના પોશાકમાં અધર્મ પ્રવર્તે છે, આદમ (અ.સ.)ની સંતાન અસંખ્ય વર્ગમાં 
વહેંચાઈ ગઈ છે અને દરેક વર્ગ બીજા વર્ગને દગાબાજી, જુલ્મ, બેઈમાની અને બીજી 
દરેક શક્ય રીતે નુક્સાન પહોંચાડવાને પુણ્યનું કામ સમજી રહ્યો છે. આ બધી 
ખરાબીઓ અંતે શા કારણે છે ? ખુદાની ખુદાઈમાં બીજી જે તરફ પણ આપણે દષ્ટિ 
નાખીએ છીએ, તે તરફ શાંતિ અને શાંતિ જ દેખાય છે. તારાઓમાં શાંતિ છે, હવામાં 
શાંતિ છે, પાણીમાં શાંતિ છે, વૃક્ષો અને જાનવરોમાં શાંતિ છે. બધા જીવોમાં સંપૂર્ણ 
શાંતિ સહિત વ્યવસ્થા જળવાઈ રહી છે. ક્યાંય અરાજકતા કે અવ્યવસ્થાનું નામ 
નથી.ત્યારે એકમાત્ર માનવીય જીવન જ આ નેઅમત (ઉપહાર)થી કેમ વંચિત થઈ 
ગયું છે? ી 

આ એક મોટો પ્રશ્ર છે જેના ઉકેલ માટે લોકો ખૂબ હેરાન થઈ રહ્યા છે. 
પરંતુ હું સંપુર્ણ ધીરજ સાથે એનો જવાબ આપવા ઇચ્છુ છું મારી પાસે એનો ટૂંકો 


હાજી . સલામતીનો માર્ગ 


જવાબ એ છે કે, માણસે પોતાનો જીવન વ્યવહાર વાસ્તવિકતા વિરુદ્ધ બનાવી 
દીધો છે; એટલે જ તે કષ્ટ ભોગવી રહ્યો છે ને જ્યાં સુધી ફરીથી તે તેના વ્યવહારને 
વાસ્તવિકતા મુજબ બનાવી નહિ લે ત્યાં સુધી સુખ-ચેન પામશે નહિં. તમે ચાલતી 
રેલગાડીના દરવાજાને તમારા ઘરનું બારણું સમજી બેસો અને તેને ખોલીને વિના 
સંકોચે એવી રીતે બહાર નીકળી આવો જાણે પોતાના ઘરમાંથી ફળિયામાં ડગલું 
મૂકતા હોવ તો તમારી આ ગેરસમજથી ન તો રેલ્વેનો દરવાજો ઘરનો દરવાજો 
બની જશે, ન તો એ મેદાન ઘરનું આંગણું સાબિત થશે, જ્યાં તમે પડશો. તમે 
તમારી જગ્યાએ કંઈ પણ સમજી બેસો તેનાથી હકીકત બદલાવાની નથી. જોશભેર 
દોડતી રેલના દરવાજામાંથી જ્યારે બહાર પધારશો તો તેનું જે પરિણામ જાહેર 
થવાનું હશે, તે તો થશે જ; પછી ભલે પગ તૂટ્યા અને માથું ફૂટ્યા પછી પણ તમે 
ન માનો કે જે કંઈ તમે સમજતા હતા તે ખોટું હતું. બરાબર આવી જ રીતે જો 
તમે એ સમજી બેસો કે આ દુનિયાનો કોઈ ખુદા નથી, અથવા તમે પોતે પોતાના 
ખુદા બની બેસો, અથવા ખુદા સિવાય બીજાને “ખુદા' માની લો, તો તમારા એમ 
સમજી લેવાથી કે માની લેવાથી હકીકત બિલકુલ નહિં બદલે, ખુદા તો ખુદા જ 
રહેશે. તેનું મહાન રાજ્ય જેમાં તમારું સ્થાન માત્ર પ્રજાનું છે, સંપુર્ણ અધિકારો 
સહિત તેના જ કાબૂમાં રહેશે. અલબત્ત તમારી આ ગેરસમજથી તમે જે જીવન- 
પદ્ધતિ ધારણ કરશો તેનું અત્યંત ગંભીર પરિણામ તમારે ભોગવવું પડશે. ભલે 
પછી કષ્ટો ભોગવ્યા છતાં પણ તમે તમારા ખોટા જીવનને તમારી જગ્યાએ ખરૂં 
માનતા રહો. 

પહેલાં જે કંઈ હું કહી ચૂક્યો છું, જરા તેની યાદ તાજી કરી લો. સૃષ્ટિનો 
ખુદા કોઈના બનાવ્યાથી સૃષ્ટિનો ખુદા બન્યો નથી, તે એનો મોહતાજ (આશ્રિત) 
નથી કે તમે તેની “ખુદાઈ” સ્વીકારો તો જ તે ખુદા થાય. તમે માનો યા ન માનો, 
તે ખુદ 'ખુદા' છે જ. તેની ખુદાઈ પોતાના બળ પર કાયમ છે. તમને અને અ 
દુનિયાને તેણે જાતે બનાવ્યા છે. આ પૃથ્વી, આ ચંદ્ર, આ સૂર્ય અને આ સમસ્ત 
સૃષ્ટિ તેના હુકમને આધીન છે. આ બ્રહ્માંડમાં જેટલી શક્તિઓ કાર્ય કરી રહી છે, 
બધી તેના આદેશ આધિન છે. તે બધી વસ્તુઓ જેના આધારે તમે જીવી રહ્યા છો 
તેના જ આધિપત્ય હેઠળ છે. તમારૂં પોતાનું અસ્તિત્વ તેના હાથમાં છે. અ 
વાસ્તવિકતાને તમે કોઈ રીતે બદલી નથી શકતા. વાસ્તવિકતા વાસ્તવિકતા જ 


સલામતીનો માર્ગ હિ 


છે - તમે તેને માનો યા ન માનો અને તેનાથી આંખો બંધ કરી લો તો પણ અને 
તેના સિવાય બીજું કંઈ સમજી બેસો તો પણ. આ બધી હાલતોમાં વાસ્તવિકતાનું 
તો કંઈ નહિં બગડે; જો કે ફરક એ થશે કે જો તમે વાસ્તવિકતાને સ્વીકારીને તેમાં 
યોગ્ય સ્થાન સ્વીકારી લેશો તો તમને ચેન મળશે, શાં[તે મળશે, સંતોષ મળશે 
અને તમારા જીવનની તમામ કળો બરાબર ચાલશે. પરંતુ જો તમે વાસ્તવિકતા 
વિરુદ્ધ અન્ય કોઈ સ્થાન સ્વીકારશો તો પરિણામ એ જ આવશે જે ચાલુ રેલગાડીના 
દરવાજાને ઘસ્તું બારણું સમજી લઈને પગ બહાર મૂકતાં આવે છે. માર તમને 
વાગશે, પગ તમારા ભાંગશે, માથું તમારૂં ફૂટશે, તકલીફ તમે ભોગવશો અને 
વાસ્તવિકતા ? એ તો હતી તે જ રહેશે. 

તમે પૂછશો કે આ વાસ્તવિકતામાં અમારું યોગ્ય સ્થાન શું છે? હું થોડાક 
શબ્દોમાં એની ચોખવટ કરી આપું છું. તમે કોઈ નોકરને પગાર આપીને નિભાવી 
રહ્યા હો તો બતાવો કે તે નોકરની મૂળ હેસિયત શું છે ? એ જ તે કે તમારી નોકરી 
બજાવી લાવે, તમારી આજ્ઞાનું પાલન કરે, તમારી મરજી મુજબ કામ કરે અને 
નોકરીની હદ ન વટાવે. નોકરનું કામ અંતે નોકરી કરવા સિવાય અન્ય શું હોઈ 
શકે છે ? તમે જો ઓફિસર હોવ અને કોઈ તમારા આધીન હોય, તો આધીનોનું 
કામ શું હશે ? આ જ ને કે તે તાબેદારી કરે, ઓફિસરીના ભ્રમમાં ન રહે? જો 
તમે કોઈ જાગીરના માલિક હોવ, તો તે વિષે તમારી ઇચ્છા શું હશે? એ જ ને, 
કે તમે સીધી રીતે પ્રજા બનીને રહેવું સ્વીકારી લો, અને શાહી હુકમની અવગણનાથી 
બચતા રહો. બાદશાહી સલ્તનતમાં રહેવા છતાં તમે પોતાની બાદશાહીનો દાવો 
કરો યા કોઈ બીજાની બાદશાહી સ્વીકારી તેના હુકમ ઉપર ચાલો તો તમે રાજદ્રોહી 
લેખાશો અને રાજદ્રોહી સાથે જે વર્તન કરવામાંઆવે છે તેનાથી તમે અજાણ નથી. 

આ ઉદાહરણોથી તમે સમજી શકશો કે ખુદાની આ સલ્તનતમાં તમારૂં 
યોગ્ય સ્થાન શું છે ? તમને તેણે જ બનાવ્યા છે. કુદરતી રીતે તમારૂં કાર્ય એ સિવાય 
કંઈ નથી કે તમારા બનાવનારની મરજી મુજબ ચાલો. તમને તે જ ઉછેરી રહ્યો 
છે અને તમે તેના જ ભંડારમાંથી પગાર મેળવો છો. એટલે તમારૂં યોગ્ય સ્થાન 
એ જ છે કે તમે તેના નોકર છો. તમારો અને સંપૂર્ણ દુનિયાનો અધિકારી તે છે, 
તેના આધિપત્યમાં તમારી હેસિયત આધીનતા સિવાય શું હોઈ શકે છે? આ ધરતી 
અને આકાશ સર્વ કંઈ તેની જાગીર છે અને તેની જ મરજી ચાલશે અને તેની જ 


૧5 ૦ “ સલામતીનો માર્ગ 


મરજી ચાલવી પણ જોઈએ. તમને અહીં તમારી મરજી ચલાવવાનો કોઈ હક્ક 
નથી, તમારી મરજી ચલાવવાનો પ્રયત્ન કરશો તો નિષ્ફળ જશો. આ સલ્તનતમાં 
તેની બાદશાહી તેના પોતાના બળથી કાયમ છે. ધરતી અને આકાશના બધા 
ખાતાઓ (0૦0૯000૯115) તેના કબ્જામાં છે અને તમે રાજી હો કે નારાજ, દરેક 
હાલતમાં તમે તેની પ્રજા છો.તમારી તેમજ કોઈ પણ મનુષ્યની, ભલે તે નાનો હોય 
કે મોટો, કોઈ બીજી હેસિયત પ્રજા સિવાયની નથી. તેનો જ કાયદો આ રાજ્યમાં 
કાયદો છે, અને તેની જ આજ્ઞા, આજ્ઞા છે. પ્રજામાંથી કોઈને એ દાવો કરવાનો 
હક્ક નથી કે, હું હિઝ મેજેસ્ટી છું, હિઝ હાઇનેસ અથવા ડીકટેટર અને સરમુખત્યાર 
છું. ન તો કોઈ માણસ કે પાર્લામેન્ટ, ધારાસભા અને કાઉન્સિલને એ અધિકાર છે 
કે આ રાજ્યમાં ખુદાને બદલે પોતે પોતાનો કાનૂન બનાવે અને ખુદાની પ્રજાને કહે 
કે અમારા આ કાનૂનનું પાલન કરો; ન તો કોઈ માનવીય શાસનને એ અધિકાર 
છે કે ખુદાના હુકમથી બેપરવા થઈને ખુદાના બંદાઓ ઉપર પોતાનો હુકમ ચલાવે, 
અતે તેમને કહે કે અમારા હુકમને શિરે ચઢાવો; ન તો કોઈ ઈન્સાન યા ઈન્સાનોના 
કોઈ વર્ગ માટે એ ઉચિત છે કે અસલ બાદશાહની પ્રજા બનવાને બદલે બાદશાહીના 
જૂઠા દાવેદારોમાંથી કોઈની પ્રજા બનવાનું કબૂલે, અસલ બાદશાહીના કાનૂનને 
મૂકીને જૂઠા કાનૂન ઘડવૈયાઓના કાનૂન માન્ય રાખે અને મૂળ રાજ્યકર્તાથી મુખ 
ફેરવી, આ બની બેઠેલી જૂઠી સત્તાઓની આજ્ઞા પાળવા લાગે. આ બધા રાજદ્રોહના 
સ્વરૂપો છે. બાદશાહી અધિકારોનો દાવો કરવો અને એ દાવો માન્ય રાખવો, એ 
બન્ને પ્રજા માટે રાજદ્રોહ સમાન છે અને એ બંનેની સજા મળવી અનિવાર્ય છે, 
ભલે તે વહેલી મળે અથવા મોડી. 

તમારા માથાનો એક એક વાળ “ખુદા*ની મુઠ્ઠીમાં છે, તે ઇચ્છે ત્યારે 
પકડીને ઘસડી લે. ધરતી અને આકાશના તેના આ રાજ્યમાંથી ભાગી જવાની 
શક્તિ કોઈનામાં નથી. તમે તેનાથી નાસીને ક્યાંય રક્ષણ મેળવી શકશો નહિં. 
માટીમાં મળીને તમારી રજેરજ વિખેરાઈ જાય, અગ્નિમાં બળીને તમારી રાખ 
હવામાં ફેલાઈ જાય , પાણીમાં ડૂબીને તમે માછલીઓનો ખોરાક બની જાઓ અથવા 
દરિયાના પાણીમાં વહી જાઓ- દરેક જગ્યાએથી “ખુદા' તમને પકડી મંગાવશે. 
હવા તેની ગુલામ છે, પૃથ્વી તેની ચાકર છે, પાણી અને માછલીઓ તેની જ આજ્ઞાને 
આધીન છે. એક જ ઈશારામાં ચોતરફથી તમે પકડાઈ જશો અને પછી તે તમારામાંથી 


સલામતીનો માર્ગ હજી 


દરેકને પૂછશે કે મારી પ્રજા થઈને બાદશાહીનો દાવો કરવાનો હક તમને ક્યાંથી 
મળ્યો હતો ? મારા દેશમાં પોતાનો હુકમ ચલાવવાના અધિકારો તમે ક્યાંથી લાવ્યા 
હતા ? મારા રાજ્યમાં પોતાનો કાનૂન ચલાવનાર તમે કોણ હતા ? મારા બંદા 
થઈને બીજાઓની ગુલામી પર તમે કેમ રાજી થઈ ગયા? મારા નોકર થઈને તમોએ 
બીજાની આજ્ઞા પાળી, મારો પગાર ખાઈને બીજાઓને અન્નદાતા અને રોજી 
આપતારસમજ્યા, મારા ગુલામ થઇને બીજાઓની ગુલામી કરી, મારી બાદશાહીમાં 
રહીને અન્યોની બાદશાહી માન્ય રાખી, અન્યોના કાનૂનને કાનૂન સમજ્યા અને 
તેમના હુકમોનું પાલન કર્યું ! આ રાજદ્રોહ તમારા માટે કેવી રીતે ઉચિત થઈ ગયો 
હતો ? કહો; કયા વકીલ સાહેબ ત્યાં પોતાના કાનૂની દાવપેચથી બચવાનો રસ્તો 
કાઢી શકશે ? અને કઈ ભલામણ પર તમે ભરોસો રાખો છો જે તમને આ રાજદ્રોહ, 
આ બળવાખોરીના ગુનાની સજામાંથી બચાવી લેશે ? 


જુલ્મનું કારણ 

અહીં માત્ર હકનો જ સવાલ નથી. સવાલ એ પણ છે કે “ખુદા'ની અ| 
'ખુદાઈ'માં શું કોઈ માણસ બાદશાહી કરવાને અથવા કાનૂન ઘડવાને લાયક હોઈ 
શકે ખરો ? હું હમણાં જે કહી ગયો તેમ, એક સામાન્ય યંત્ર વિષે પણ તમે જાણો 
છો કે જો કોઈ અણધડ જે યંત્રથી અજાણ હોવા છતાં તેને ચલાવે તો તેને બગાડી 
મૂકશે. જરા કોઈ અજાણ માણસ વડે એક મોટર જ ચલાવી જુઓને ! હમણાં જ 
જણાઈ આવશે આ મૂર્ખાઈનું પરિણામ ! હવે તમે જ વિચારો કે લોખંડના એક 
યંત્રની હાલત એ છે કે ખરા જ્ઞાન વગર તેને આપણે વાપરી શકતા નથી, તો પછી 
મનુષ્ય કે જેની માનસિકતા અતિ ગૂંચવણભરી છે, જેના જીવનના મામલાઓ 
અસંખ્ય પાસાઓ ધરાવે છે અને દરેક પાસામાં લાખો કોયડા છે, તેની વધુ ગૃંચવાયેલી 
મશીનરીને તે લોકો કેવી રીતે ચલાવી શકે છે જેઓ બીજાઓને ઓળખવા અને 
સમજવાનું તો બાજુએ રહ્યું, ખુદ પોતાની જાતને પણ સારી રીતે નથી ઓળખતા 
કે સમજતા? આવા અણધડ જ્યારે કાનૂનના ઘડવૈયા બની બેસે અને માનવ- 
જીવનના ડ્રાઈવર બનવા તત્પર થાય ત્યારે તેનું પરિણામ કોઈ અણધડ વ્યક્તિ દ્વારા 
મોટર ચલાવવાના પરિણામ કરતાં જુદું કઈ રીતે હોઈ શકે ? આ જ કારણ છે 


મ પ૮ સલામતીનો માર્ગ 


કે જ્યાં ખુદાને બદલે માનવસર્જિત કાનૂનને માનવામાં આવે છે અને જ્યાં ખુદાની 
તાબેદારીથી બેપરવા થઈ માનવીના હુકમ ચાલી રહ્યાં છે અને માનવો તેમને માની 
રહ્યાં છે ત્યાં ક્યાંય શાંતિ નથી, ક્યાંય માનવીને ચેન નથી, ક્યાંય માનવ-જીવનની 
કળ સીધી નથી ચાલતી. ત્યાં કાપા-કાપી થાય છે, લોહીની નદીઓ વહે છે, જુલ્મ 
અને અન્યાય થાય છે, લૂંટફાટ ચાલે છે. શું તમે નથી જોતા કે માણસ માણસનું 
લોહી ચૂસી રહ્યો છે, ચારિત્યનો નાશ થઈ રહ્યો છે અને આરોગ્ય બરબાદ થઈ 
રહ્યું છે? ખુદાએ માનવીને આપેલી બધી શક્તિઓ માનવીના હિતાર્થે વાપરવાને 
બદલે માનવીના સર્વનાશ માટે વપરાઈ રહી છે. આ કાયમી નર્ક જે આ દુનિયામાં 
જ માણસે પોતાના માટે સ્વહસ્તે બનાવી લીધું છે તેનું એક જ કારણ છે, અને તે 
એ છે કે તેણે એક બાળકની જેમે આવેશમાં આવીને તે મશીનને ચલાવવાનો પ્રયત્ન 
કર્યો જેનો તે જાણકાર નથી. આ મશીન જેણે બનાવ્યું છે તે જ તેના રહસ્યો જાણે 
છે, તે જ તેની પ્રફાતિથી પરિચિત છે, તેને ખબર છે કે આ મશીન કેવી રીતે ચાલી 
શકે છે. જો માણસ પોતાની મૂર્ખતા છોડી દે અને પોતાની નાદાનીનો એકરાર કરી 
એ કાનૂનને અનુસરવા લાગે જે આ મશીનના ક્તએ બનાવ્યા છે, તો તો જે કંઈ 
બગડ્યું છે તે ફરી સુધરી શકે છે, નહિં તો નિવારણ અશક્ય છે. 


અન્યાય કેમ છે 


તમે જરા સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ જોશો તો તમને અજ્ઞાનતા ઉપરાંત જીવનની 
કળના બગાડનું એક બીજું કારણ પણ દેખાશે. સામાન્ય બુદ્ધેપણ એ વાત સમજવા 
માટે પૂરતી છે કે માનવદ કોઈ એક વ્યક્તિ અથવા એક કુટુંબ અથવા એક પ્રજાનું 
નામ નથી. તમામ દુનિયાના માણસો માનવી જ છે. બધા માનવીઓને જીવવાનો 
હક છે. બધા હકદાર છે કે તેમની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવામાં આવે. બધા શાંતિ, 
ન્યાય, ઈઝ્ઝત અને સજ્જનતા અધિકારી છે. માનવ ખુશહાલી જો કોઈ વસ્તુનું 
નામ છે તો તે કોઈ એક વ્યક્તિ અથવા કુટુંબ અથવા પ્રજા નહીં પણ બધા 
માત્તવીઓની ખુશહાલી છે. એક માણસ સુખી હોય અને દસ દુઃખી હોય તો 
“માનવી સુખી છે' તેમ કહી શકતા નથી. માનવ વસ્તી જો કોઈ વસ્તુનું નામ છે 
તો તે બધા માનવોની વસ્તી છે, નહીં કે કોઈ એક વર્ગ અથવા પ્રજાની. એકની 


સલામતીનો માર્ગ દ્જુ 


આબાદી અને દસની બરબાદીને તમે “ઇન્સાનની આબાદી” કહી શકતા નથી. જો 
તમે આ વાત સાચી સમજતા હો તો વિચારો કે માનવીને આબાદી અને સુખ કેવી 
રીતે મળી શકે ? મારી દષ્ટિમાં તેનો એક જ રસ્તો છે કે માનવ-જીવન માટે કાનૂન 
તે બનાવે જેની દૃષ્ટિમાં બધા માનવ સમાન હોય, બધાના હક્કો ન્યાયી રીતે તે 
નક્કી કરે, જે ન તો કોઈ અંગત સ્વાર્થ ધરાવતો હોય, ન કોઈ કુટુંબ, વર્ગ કે કોઈ 
દેશના સ્વાર્થ સાથે સંકળાયેલો હોય. બધા જ તેની આજ્ઞા પાળે, જે આજ્ઞા આપવામાં 
ન તો પોતાની અજ્ઞાનતાને લીધે ભૂલ કરે છે, ન પોતાની અંગત ઇચ્છાઓને લીધે 
બાદશાહી અધિકારોથી અનુચિત ફાયદો ઉઠાવે છે, અને જે ન તો એકનો દુશ્મન 
અને બીજાનો દોસ્ત છે, ન એકનો પક્ષકાર અને બીજાનો વિરોધી છે, ન એકને 
પસંદ કરનાર અને બીજાને ધિક્કારનાર છે. માત્ર આ રીતે જ ન્યાય કાયમ થઈ 
શકે છે, આ રીતે જ બધા માનવો, બધી પ્રજાઓ, બધા વર્ગો અને બધા સમૂહોને 
તેમના યોગ્ય હક્કો મળી શકે છે, અને આ જ એક રીત છે જેના વડે જુલ્મ ટળી 
શકે છે. હવે હું પૂછું કે દુનિયામાં એક પણ એવો સાચો, નિપ્પક્ષ, નિઃસ્વાર્થ અને 
માનવીય નબળાઈઓથી પર માનવ સંભવિત છે ? કદાચ તમારામાંથી કોઈ પણ 
મારા સવાલનો જવાબ હકારમાં આપવાની હિંમત નહિં કરે. આ શાન અને 
ભવ્યતા માત્ર “ખુદાની' જ છે. કોઈ બીજો આવી શાનવાળો નથી. માનવી ગમે 
તેટલો હિંમતવાન અને ઉદાર હોય, તેનાં પોતાના કેટલાક અંગત સ્વાર્થ હોય છે, 
તે કેટલીક દિલચસ્પીઓ પણ ધરાવે છે, કોઈની સાથે એનો સંબંધ વધારે હોય છે 
અને કોઈની સાથે ઓછો, તેને કોઈનાથી પ્રેમ હોય છે અને કોઈનાથી નહિં; આ 
નબળાઈઓથી પર કોઈ પણ નથી. એ જ કારણ છે કે જ્યાં ખુદાના બદલે 
માનવીઓના હુકમતું પાલન થાય છે ત્યાં કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપમાં જુલ્મ અને અન્યાય 
જરૂર થઈ રહ્યાં છે. 

આ શાહી કુટુંબોને જુઓ જેમણે બળજબરીથી સત્તાના પ્રતાપે પોતાના 
વિશિષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી રાખ્યાં છે. તેમણે પોતાના માટે એ ઇઝઝત, એ ઠાઠ, 
એ આવક, એ હક્કો અને એ અધિકારો નક્કી કરી રાખ્યા છે જે બીજાઓ માટે 
નથી. તેઓ કાયદાથી પર છે. તેમની વિરુદ્ધ કોઈ દાવો માંડી ન શકાય. તેઓ ફાવે 
તેમ કરે, પણ તેમની સામે પગલાં ન લઈ શકાય. કોઈ અદાલત તેમના નામે વોરંટ 
કાઢી ન શકે. દુનિયા જુએ છે કે તેઓ ભૂલો કરી રહ્યાં છે, પરંતુ કહેવાય એમ 


હાછી સલામતીનો માર્ગ 


પ. 


છે, અને માનનારા માની પણ લે છે કે “બાદશાહથી ભૂલ ન થાય”. દુનિયા જુએ 
છે કે તેઓ સાધારણ માનવી છે, બીજા માનવો જેવા જ છે છતાં તેઓ ખુદા બનીને 
સૌથી ઊંચે બેસે છે અને લોકો તેમની સમક્ષ હાથ બાંધી, શિર ઝુકાવી, ભયભીત 
અને પ્રભાવિત બની એવી રીતે ઊભા રહે છે કે જાણે લોકોના જીવન-મરણ, રોજી 
સર્વ કંઈ તેમના જ હાથમાં છે. તેઓ પ્રજાની દોલત સારી-નરસી રીતે ઘસડીઃલઈ 
જાય છે અને પોતાના મહેલો ઉપર, પોતાની સવારીઓ ઉપર, પોતાના એશ- 
આરામ અને મોજ-શોખ ઉપર અને વૈભવ-વિલાસ પાછળ વિના ખચકાટે લુંટાવે 
છે. તેમના કૂતરાઓને તે રોટી મળે છે જે તેમને કમાઈને આપતી પ્રજાને નસીબ 
થતી નથી. શું આ ન્યાય છે ? શું આ રીતો કોઈ એવો ન્યાયકર્તા નક્કી કરી શકે 
છે જેની દષ્ટિમાં બધા માનવીઓનાં હક્કો અને હિતો સમાન હોય? 

આ બ્રાહ્મણો અને પીરોને જુઓ ! આ જાગીરદારો અને જમીનદારોને 
જુઓ ! આ શાહુકારો અને મહાજનોને જુઓ ! આ બધા વર્ગો પોતાને સામાન્ય 
જનસમાજથી, સામાન્ય માનવીઓથી ઉચ્ચતર સમજે છે. તેમના બળથી અથવા 
તેમની લાગવગથી જે કાનૂનો દુનિયામાં બન્યા છે, તે તેમને એવા અધિકારો આપે 
છે જેસામાન્ય માનવીઓને પ્રાપ્ત નથી. તેઓ પાક છે અને બીજાઓ નાપાક, તેઓ 
સજ્જન છે અને બીજાઓ નીચ, તેઓ ઉચ્ચ છે અને બીજાઓ હલકા, તેઓ લૂંટવા 
માટે છે અને બીજાઓ લુંટાવા માટે, તેમની વાસના પર લોકોના જાન-માલ, 
ઇઝ્ઝત-આબરૂ દરેક ચીજ કુર્બાન કરી શકાય છે. કોઈ પણ ન્યાયી વ્યક્તિએ 
બનાવેલા હોઈ શકે આ કાયદાઓ ? સ્વાર્થ અને પક્ષપાત સાફ નથી દેખાતા એમાં? 

શાસક કોમોને જુઓ જેમણે પોતાની સત્તાના પ્રતાપે બીજી કોમોને 
ગુલામ બનાવી રાખી છે ! કયો કાયદો અને કયો કાનૂન છે જેમાં તેમના સ્વાર્થની 
ગંધ નથી આવતી ? તેઓ પોતાને ઉચ્ચતર માનવી કહે છે, પણ વાસ્તવમાં માત્ર 
પોતાને જ માનવી સમજે છે. તેમની સમક્ષ નિર્બળ પ્રજાઓ કાં તો માનવી જ નથી 
અને છે તો તુચ્છ કક્ષાની.દરેક રીતે તેઓ પોતાને બીજાઓથી ઊંચા જ રાખે છે 
અને પોતાના સ્વાર્થ પર બીજાઓના હિતનો ભોગ ચઢાવી દે છે. તેમના બળ અને 
અસરથી જેટલા કાયદા અને બંધારણો ઘડાયા છે તે બધામાં આ રંગ મૌજૂદ છે. 

આ થોડા ઉદાહરણો દષ્ટાંતરૂપે જ આપ્યા છે. વિગત માટે અહીં અવકાશ 
નથી. હું તો ફક્ત એ વાત તમારા મનમાં બેસાડવા માગું છું કે દુનિયામાં જ્યાં 


સલામતીનો. માર્ગ ૯% 


અને જયારે માનવીએ કાનૂન ઘડ્યા છે ત્યાં અને ત્યારે અન્યાય જરૂર થયો છે. 
અમુક માનવોને તેમના વાજબી હક્કો કરતાં વધુ અપાયું છે અને અમુકના હક્કો 
પાયમાલ કરાયા છે, એટલું જ નહીં તેમને માનવતાના દરજ્જાથી ઉતારી પાડવામાં 
પણ સહેજે સંકોચ અનુભવાયો નથી. આનું કારણ માનવીની એ નબળાઈ છે કે 
કોઈ બાબંત અંગે નિર્ણય કરતી વેળા તેના દિલ-દિમાગ પર પોતાની જાત, પોતાના 
કુટુંબ, પોતાના વંશ, પોતાના વર્ગ અથવા પોતાની કોમના હિતના જ વિચારો 
છવાયેલાં રહે છે; બીજાઓના હક્કો અને હિતો માટે તેની પાસે એ હમદ્દીની દષ્ટિ 
નથી હોતી જે સ્વજનો માટે હોય છે. મને બતાવો શું આ અન્યાયનો કોઈ ઇલાજ 
આ સિવાય શક્ય છે કે બધા માનવકૃત કાનૂનોને દરિયામાં પધરાવી દઈ, એ ખુદાના 
કાનૂનને આપણે સૌ અપનાવી લઈએ જેની દૃષ્ટિમાં એક માનવી અને બીજા માનવી 
વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી, અને છે તો માત્ર તેના ચરિત્ર અને અમલ તેમજ ગુણોને 
લીધે જ છે, નહીં કે વંશ, વર્ગ અથવા કોમના ધોરણે. 


શાંતિ કેવી રીતે કાયમ થઈ શકે છે ? 

આ વિષયનું એક બીજું પાસું પણ છે જેને હું છોડી શકતો નથી. તમો 
જાણો છો કે માનવીને કાબૂમાં રાખનારી વસ્તુ માત્ર જવાબદારીનું ભાન જ છે. 
અગર કોઈ વ્યક્તિને વિશ્વાસ થઈ જાય કે તે ધારે તે કરે, ન તેને કોઈ પૂછનાર 
છે, ન તેની ઉપર એવી સત્તા છે જે'તેને સજા કરી શકે, તો તમે કહી શકો. છો 
કે તે નાથ વગરનો ઊંટ બની જશે. આ વાત એક વ્યક્તિ વિષે ખરી છે-તેવી જ 
રીતે એક કુટુંબ, એક વર્ગ, એક કોમ અને સમગ્ર દુનિયાના માનવો માટે પણ ખરી 
છે. એક કુટુંબને જ્યારે લાગે છે કે કોઈ તેની પાસે જવાબ લેનાર નથી તો તે નિરંકુશ 
બની જાય છે. એક વર્ગને પણ જ્યારે પોતાના બૂરા કાર્યોનો જવાબ આપવાનો 
અને પોતાની જવાબદારીઓનો ભય નથી રહેતો ત્યારે તે બીજાઓ ઉપર જુલમ 
કરતા ખચકાતો નથી. એક કોમ અથવા એક સત્તા પણ જયારે પોતાને એટલી 
બળવાન જુએ છે કે પોતાના જુલ્મના બૂરા પરિણામોનો તેને ડર નથી તો તે જંગલના 
વરૂની જેમ કમજોર બકરીઓને ફાડી ખાવાનું શરૂ કરી દે છે. દુનિયામાં જેટલી 


ર રર ટ સલામતીનો માર્ગ 


પણ અશાંતિ દેખાય છે તેનું એક મોટું કારણ આ જ છે. જ્યાં સુધી માનવી 
પોતાનાથી ઉચ્ચતર કોઈ શક્તિને ન માને અને જ્યાં સુધી તેને વિશ્વાસ ન હોય 
કે તેની ઉપર એક એવી હસ્તી છે જેને તેણે પોતાના અમલનો જવાબ આપવાનો 
છે અને જેના હાથમાં એટલી શક્તિ છે કે તે મને સજા કરી શકે છે, ત્યાં સુધી કોઈ 
પણ રીતે શક્ય જ નથી કે જુલ્મના દ્વાર બંધ થાય અને સાચી શાંતિ સ્થપાય. 

હવે બતાવો કે આવી શક્તિ સૃષ્ટિના સર્જનહાર સિવાય કોઈ હોઈ શકે 
છે ? માનવોમાંથી તો કોઈ એવો હોઈ શકે નહિં, કેમ કે જે કોઈ પણ માનવી અથવા 
માનવ વર્ગને એ સ્થાન અપાશે તો તે નિરંકુશ ઊંટ બની જશે એ નિર્વિવાદ છે. 
ખુદ તેના વિષે શંકા રહી શકે છે કે બધા ફિરઔનોનો તે એક ફિરઔન'" બની 
ઊસે અને ખુદ તેનાથી જ એ ભય છે કે સ્વાર્થ અને પક્ષપાતથી કામ લઈને અમુક 
માનવીઓને ઊંચે ચઢાવે અને અમુકને નીચે પાડી દે. 

યુરોપે આ પ્રશ્નના ઉકેલ માટે રાષ્ટ્રસંઘ બનાવ્યું હતું. પરંતુ ખૂબ જ જલ્દી 
તે શ્વેત પ્રજાની મંડળી બનીને રહી ગયું અને તેણે કેટલીક બળવાન સત્તાઓના 
હાથનું રમકડું બનીને નબળી પ્રજાઓ સાથે અન્યાય શરૂ કરી દીધો. આ અનુભવ 
પછી આ બાબતમાં શંકાને કોઈ જ સ્થાન નથી રહેતું કે માનવોમાંથી તો કોઈ એવી 
શક્તિનું પ્રગટ થવું અશક્ય છે જેની પૂછ-પરછનો ભય વ્યક્તિગત રીતે એક એક 
માનવીથી માંડીને દુનિયાની કોમો અને રાજ્યોને અંકુશમાં રાખી શકતો હોય. 
આવી શક્તિ અનિવાર્યપણે માનવ વર્તુળની બહાર અને તેનાથી ૫૨ જ હોવી 
જોઈએ અને તે માત્ર “ખુદાવંદે આલમ”ની જ શક્તિ હોઈ શકે છે. આપણે જો 
પોતાની ભલાઈ ઇચ્છતા હોઈએ તો આપણા માટે આના સિવાય કોઈ ઉપાય કે 
ઈલાજ નથી કે ખુદા પર ઈમાન લાવીએ, તેના શાસન સમક્ષ પોતાને આજ્ઞાપાલક 
પ્રજા તરીકે સુપ્રદ કરી દઈએ અને એવી શ્રદ્ધાપૂર્વક જીવન જીવીએ કે તે બાદશાહ 
આપણા જાહેર અને છૂપા બધા કામ જુએ અને જાણે છે અને એક દિવસ તેની 
ન્યાય-કચેરીમાં આપણે આપણા આખા જીવનની કામગીરીનો હિસાબ આપવાનો 
છે. આપણા માટે સજ્જન અને શાંતિપ્રિય બનવાનો આ એક જ માર્ગ છે. 


૧. પ્રાચીન સમયમાં ઈજિપ્તનો પાપી અને દુષ્ટ રાજા 


સલામતીનો માર્ગ 23 ક 
એક શંકા 

હું મારી વાત સમાપ્ત કરૂં તે પહેલાં એક શંકાનું સમાધાન કરી દેવું જરૂરી 
માનું છું. તે શંકા કદાચ તમારામાંથી દરેકના દિલમાં ઉત્પન્ન થઈ રહી હશે. તમે 
વિચારી રહ્યાં હશો કે જ્યારે ખુદાની હકૂમત આટલી જબરજસ્ત છે કે ધૂળના એક 
એક રજકણથી લઈને ચંદ્ર-સૂર્ય સુદ્ધાં તેના કાબૂમાં છે અને જ્યારે માનવી તેની 
હકૂમતમાં માત્ર પ્રજાનું જ સ્થાન ધરાવે છે તો પછી એ કેવી રીતે શક્ય બન્યું કે માનવી 
તેના શાસન વિરુદ્ધ બળવો કરે અને પોતાની જ બાદશાહીનું એલાન: કરીને તેની પ્રજા 
પર પોતાનો કાનૂન ચલાવે ? આ સવાલનો જવાબ ઠું થોડાક શબ્દોમાં આપીશ. 

હકીકત એ છે કે “ખુદાની હકૂમત'માં માનવીનું સ્થાન લગભગ એવું છે 
કે એક બાદશાહ કોઈ માણસને પોતાના દેશના કોઈ જિલ્લાનો અધિકારી બનાવીને 
મોકલે છે. દેશ બાદશાહનો જ હોય છે અને પ્રજા પણ બાદશાહની જ. રેલગાડી, 
ટેલીફોન, તાર, લશ્કર અને બીજી બધી શક્તિઓ. બાદશાહના હાથમાં જ રહે છે 
અને બાદશાહની સત્તા તે જિલ્લાની ચારે તરફ એવી રીતે છવાયેલી રહે છે કે તે 
નાનકડા જિલ્લાનો અધિકારી તેના મુકાબલે કંઈ જ નથી. બાદશાહ ઇચ્છે તો તેને 
પોતાના હુકમથી લેશમાત્ર પણ વિમુખ થતો અટકાવી શકે છે, પરંતુ બાદશાહ તે 
અધિકારીની બુદ્ધિ, હોંશિયારી, વફાદારી અને લાયકાતની કસોટી કરવા માગે છે અને 
એટલે તે તેના પરથી પોતાની પકડ એટલી ઢીલી કરી દે છે કે તેને પોતાના પર કોઈ 
ઉચ્ચતર શક્તિ હોવાનું ભાન નથી રહેતું. હવેજો તે અધિકારી બુદ્ધિશાળી, નિમકહલાલ, 
કર્તવ્યશીલ અને વફાદાર હોય તો ઢીલ મળવા છતાં તે પોતાને પ્રજા અને નોકર જ 
સમજતો રહે છે. બાદશાહના દેશમાં તેના જ કાનૂન મુજબ શાસન કરે છે અને જે 
અધિકારો બાદશાહે તેને આપ્યા છે તેનો બાદશાહની મરજી મુજબ ઉપયોગ કરે છે. 
આ વફાદારી તેની લાયકાત પુરવાર કરશે અને બાદશાહ તેને ઉચ્ચતર પદવીઓને 
પાત્ર સમજીને બઢતી આપતો જશે. 

પરંતુ જો તે સરદાર મૂર્ખ, નિમકહરામ અને લુચ્ચો હોય અને તે 
જિલ્લામાં વસતી પ્રજા પણ અજ્ઞાન અને મૂર્ખ હોય તો પોતાના પરથી રાજ્યની 
પકડઢીલી જોતાં તે બગાવત માટે તૈયાર થઈ જાય છે, તેના દિમાગમાં આપખુદશાહીનો 
પવન ભરાઈ જાય છે, પોતાને જ જિલ્લાનો માલિક સમજીને મનફાવે તેમ હકૂમત 


મ ર હ સલામતીનો માર્ગ 


કરવા લાગે છે અને અજ્ઞાન પ્રજા પણ માત્ર એટલું જ જોઈને તેની આપખુદસત્તા 
સ્વીકારી લે છે કે પગાર તે આપે છે, પોલીસ તેની પાસે છે, ન્યાય-કચેરીઓ તેના 
હાથમાં છે અને કોઈનું ભાગ્ય બનાવવા કે બગાડવાનાં અધિકારો પણ તે જ ધરાવે 
છે. બાદશાહ તે આંધળી પ્રજા અને બળવાખોર-રાજદ્રોહી સરદાર બંનેનું વર્તન 
જોતો રહે છે. તે ધારે તો તેમને તરત જ પકડી લે અને એવી સજા કરે કે તેમના 
હોશ ઊડી જાય, પરંતુ તે બંનેની પૂરી કસોટી કરવા માગે છે, એટલે ઘણી જ ધીરજ 
અને સહનશીલતાથી તેમને ઢીલ આપતો જાય છે, જેથી જેટલી નાલાયકીઓ 
તેમનામાં ભરાયેલી હોય તે બધી જાહેર થઈ જાય. તેની શક્તિ એટલી જબરજસ્ત 
છે કે તેને એ વાતનો જરા પણ ડર જ નથી કે તે અધિકારી કદી બળવાન થઈને 
તેનું સિંહાસન ખૂંચવી લેશે. તેને એ વાતનો ડર નથી કે આ રાજદ્રોહી અને 
નિમકહરામ લોકો તેની પકડથી નીકળી જઈને ક્યાંક પલાયન થઈ જશે. માટે જ 
તેને ઉતાવળે ફેંસલો કરી દેવાની કોઈ જરૂર નથી. તે વર્ષોના વર્ષ બલ્કે સદીઓ 
સુધી ઢીલ આપતો રહે છે, એટલે સુધી કે તે લોકો પોતાની પૂરી ગંદકી જાહેર કરી 
ચૂકે છે અને તેને જાહેર કરવામાં કંઈ જ કસર બાકી નથી રહેતી, ત્યારે એક દિવસ 
તે પોતાનો પ્રકોપ તેમના પર ઉતારે છે, અને તે એવો સમય હોય છે કે તેના પ્રકોપથી 
તેમને કોઈ યુક્તિ બચાવી શકતી નથી. 

હું અને તમે અને ખુદાના બનાવેલા આ સરદારો-અધિકારીઓ બધા જ 
આ કસોટીમાં પરખાઈ રહ્યાં છીએ. આપણી બુદ્ધિ, આપણી હોંશિયારી, આપણી 
કર્તવ્યશશીલતા અને આપણી વફાદારીની કડક પરીક્ષા થઈ રહી છે. હવે આપણામાંથી 
પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પોતે નિર્ણય કરવો જોઈએ કે તે પોતાના મૂળ બાદશાહના 
નિમકહલાલ અધિકારી કે પ્રજા બનવાનું પસંદ કરે છે કે નિમકહરામ. મેં મારી 
જગ્યાએ નિમકહલાલનો નિર્ણય કરી લીધો છે અને હું એ પ્રત્યેક વ્યક્તિ વિરુદ્ધ 
બળવાખોર છું જે ખુદા વિરુદ્ધ બળવાખોર છે. તમને પોતાનો નિર્ણય કરવાનો 
અધિકાર છે. એક તરફ તે નુકસાન અને ફાયદાઓ. છે જે ખુદાના બળવાખોર 
નોકરો પહોંચાડી શકે છે અને બીજી તરફ તે નુક્સાન અને ફાયદાઓ છે જે ખુદા 
પોતે પહોંચાડી શકે છે. બન્નેમાંથી તમને યોગ્ય લાગે તે તમે પસંદ કરી શકો છો. 


